﻿หลวงปู่เกษม ขอถามชาวพุทธ (2 กันยายน 2547)
หลวงปู่เกษม ขอถามชาวพุทธ
แสดงธรรมเมื่อ 2 กันยายน 2547
ตอนที่ 1 : youtu.be/YIlkslUNY8Y
ตอนที่ 2 : youtu.be/V-WDKlT3fCs
ช่อง Amarin Karnsri

อ้างอิงพระไตรปิฎก มีดังต่อไปนี้:
1. ติโรกฑฑสูตร (39/276)
2. มหาเปสการเปติวัตถุ (49/84)
3. ขัลลาติยเปติวัตถุ (49/92)
4. สังสารโมจกเปติวัตถุ (49/132)
5. สารีปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ (49/155)
6. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ (49/365)
7. นันทกเปตวัตถุ (49/508)
8. ปาฏลีคามิยสูตร (7/116)
9. มงคลสูตร (39/165)
10. ท้าวสักกะเทวราชทรงขอส่วนบุญ (43/328)
11. กัสสปะสูตร (44/336)
12. มาตาสูตร (37/146)
13. นายนันทิยทำบุญแล้ววิมานในสวรรค์ปรากฏทันที (42/420)
14. มัจฉทานชาดก (58/304)
15. ภัทถิตถิกาวิมาน (48/188)
16. ชาลิยสูตร (12/116)
17. วิเวกสูตร (25/353)
18. อุปัฏฐานสูตร (25/355)
19. อานันทสูตร (25/363)
20. จูฬกัมมวิภังคสูตร (23/251)
ตอนที่ 1 :
0h00m00sบอกที่มาของการทำวีดีโอนี้
0h00m28sเริ่มกล่าวคำนำ
0h06m39sจากหนังสือพระไตรปิฎก 91 เล่ม
0h07m03sการอุทิศบุญ (ไม่มีการเทน้ำ, ทำบุญแล้วอุทิศทันที) (39/276)
0h13m07sไม่มีใคร...ไม่มีญาติในโลกทิพย์ (39/294)
0h26m24sทำบุญแล้วอุทิศบุญทันที...ผู้รับก็ได้บุญทันที (ตัวอย่าง เปรตที่เป็นญาติ) (49/84)
0h38m58sคนทำบุญกับคน(หรือสัตว์)...ได้บุญ (เช่น คนทำบุญกับคน...อุทิศให้เปรต)(49/92)
0h46m58sพระสารีบุตรทำบุญแล้วอุทิศบุญให้เปรต (49/132)
0h51m50sพระสารีบุตรใช้ทานเพียงเล็กน้อยถวายสงฆ์...ก็ได้บุญมากมาย (49/132)
0h58m13sพระทำสังฆทานแล้วอุทิศให้เปรต (49/365),
(อาหาร-น้ำ, เครื่องนุ่งห่ม,ที่อยู่อาศัย, ยา, รองเท้า),
ถวายเงินเพื่อใช้ในสงฆ์ (แปลงบุญเป็นปัจจัย4)
1h07m30sเปรตสอนธรรม (49/508)


ตอนที่ 2 :
0h00m00s(ต่อจากตอนที่ 1)
0h05m25sทำบุญให้เทวดาในที่อาศัย (7/116) (13/257)
0h12m28sเทวดาที่รักษามนุษย์ (39/165)
0h19m08sท้าวสักกะขอส่วนบุญ (อุทิศบุญแก่สัตว์ทั้งปวง เช่น เปรต เทวดา) (43/328),
บุญทาน => เปรต, บุญปัญญา => เทวดา พรหม
0h23m08sท้าวสักกะขโมยบุญ (44/336)
0h26m50sท้าวเวสสุวรรณขอส่วนบุญ (37/146)
0h30m35sอุทิศบุญภายใน 3 วินาที (บุญปรากฏเกิดขึ้นในสวรรค์ทันที) (42/420)
0h35m10sให้อาหารปลา...แล้วอุทิศบุญ (58/304)
0h38m51sเทวดาพาเมียไปหาผัว (48/188)
0h44m19sเทวดาช่วยมนุษย์เรื่องการเดินทางในถิ่นทุรกันดาร (12/116)
0h46m22sเทวดาเตือนภิกษุ 1 (25/353)
0h48m29sเทวดาเตือนภิกษุ 2 (25/355)
0h51m01sเทวดาเตือนพระอานนท์ (25/363)
0h53m08sพลีกรรม 5 อย่าง (ญาติ, แขก, ผี.เปรต.ผู้ตาย, ชาติ, เทวดา) (36/94)
0h55m45sกฏแห่งกรรม (ฆ่าสัตว์)_(โรคมาก..อายุสั้น)_(โรคน้อย...อายุยืน) (23/251),
อุทิศบุญให้เชื้อโรค...เชื้อโรคได้รับบุญกลายเป็นเทวดา
 
Email This
BlogThis!
Share to Twitter
Share to Facebook
Share to Pinterest
Labels: 2547
Reactions: 	
No comments:
Post a Comment

Newer PostOlder PostHome
RECOMMENDED
   
 
RSS Feed Widget
VISITORS
Flag Counter
!!! คลิปประกาศ จาก อาจารย์เกษม เรื่องตนเองหลงวิมุติ (มิจฉาวิมุตติ) และ ไม่ใช่พระอรหันต์ !!! https://youtu.be/62tpiXL7gHg
